No.1 The Mawu za 
Mulungu 


Mulungu 
Zopangidwa 
Dziko 


«&eLero Mawu SE df 


Pachiyambi Mulungu adalenga 
thambo ndi nthaka. 


Genesis 1:1 


Pachiyambi, mdima unali pamwamba. 


Panalibe munthu, panalibe kuwala. Panalibe 


— M pra 


Mulungu anati, “Kukhale kuwala,” 
ndipo panali kuwala. 


2 


Pa tsiku loyamba, Mulungu analekanitsa kuwala 
ndi mdima. Analenga dziko lonse lapansi kwa 


Mitundu yonse ya nyama pe zomera, mbalame ndi 
nsomba zadzaza pa dziko lapansi, m'nyanja ndi mu 
mlengalenga. Mulungu anayang'ana zonse zimene 


| b 
me @bhunziro Laler aa aan ia 


v 

ahu 
Ndani anapanga dziko? 

Mulungu anapanga dziko lapansi. 


Ndani amakhazikitsa dziko mu dongosolo? 
Mulungu amasunga dziko mu dongosolo. 


Dziko silinapangidwe lokha. 
Dziko lapansi silingasunthike palokha. 


Tisaiwale kuti Mulungu analenga dziko 
lapansi ndipo amalamulirabe. 


ndani? 


Iye ali... 


Mlengi amene analenga dziko 
lonse kuphatikizapo ine. 


4 WE 


pi = A E wafunso EAHA 


Kodi Mulungu analenga dziko ndi 
chiyani? 


© mwala 
2 madzi 
G fumbi 


a mawu 


CA 3 No. 
Lero Mawu g a» mH 


Pachiyambi Mulungu adalenga 
thambo ndi nthaka. 


Genesis 1:1 


dm a | Wo li din O, 

had mm. a A KA mu pra 5) AN v Vai & o G 
Pi ea l wi. pr 

Y — i TT i 7 s; 


Ana a Baibulo No.2 Mawu a 
Mulungu 


Anadya 
chipatso 
choletsedwac 


s 


@Mawu AleroG AA 


Mulungu adalenga munthu 

m 'chifanizo chake, m'chifanizo cha 
Mulungu adamlenga iye; 

adalenga iwo mwamuna ndi 
mkazi. 


Genesis 1:27 


Adamu ndi Hava anali zolengedwa zabwino kwambiri 
pakati pa zolengedwa za Mulungu. 


[yan Laiki naen en AA AWA AA palan ten nisa —l NA AA AA 


Mulungu anati kwa munthuyo, “Zipatso za mtengo uliwonse wa 
m'mundamu uyenera kudya; koma mtengo wakudziwitsa zabwino 
ndi zoipa usadye; pakuti pamene waudya udzafa ndithu . 


Koma Satana anaoneka ngati njoka inayesa 
Hava. 


| i 
Ndipo Hava anapatsa Adamu wina. 
Adamu anadya, nayenso. 


Mulungu anawathamangitsa mu Edeni chifukwa 
sanamvere Mulungu. 


F as PEO | PEN BEN, Fn | aaa aaa A NG Gar NG KEN wa CH aaa n nana PE LEO pa 


“@hunziro Laler& $ — 5 — — 


p 


Uchimo unabwera padziko lapansi 
chifukwa Adamu ndi Hava sanamvere 
lamulo la Mulungu. 


Kodi ndimamvera mawu a Mulungu? 


Ngati ndikhulupirira mwa Mulungu, 
ndiyenera kumvera mawu a Mulungu. 


? x Gp 
Mulungu ndi: Fe 


Mulungu.. 


Sakonda kusamvera. 
Amadalitsa munthu amene 
amamvera mawu ake. 


« oW 
Eb Bl KA El & 


&lafunso Alerg a 


Kodi Mulungu ananena chiyani kuti 
tisadye kwa anthu? 


® zipatso 
2 nyama 
G masamba 


chipatso cha chidziwitso cha zabwino ndi 
zoipa 


@Mawu AleroG AA 


Mulungu adalenga munthu 

m 'chifanizo chake, m'chifanizo cha 
Mulungu adamlenga iye; 

adalenga iwo mwamuna ndi 
mkazi. 


Genesis 1:27 


No.3 Mawu a 


Nowa 
anapanga 
ROMAN 


Mulungu 


BOM 
Lero Mawu <7 3 mH 


+ Kenako Yehova anauza Nowa 
kuti: “Lowa m'chingalawamo, iwe 
ndi banja lako lonse, chifukwa 
ndakuona kuti ndiwe wolungama 
m'm'badwo uwu. 


(Genesis 7:1) 


Mulungu anaona kuti anthu onse padziko lapansi 
anali kuipitsa njira zawo. Mulungu anauza Nowa 
kuti: “Ndidzawononga anthu ndi dziko lapansi. 


Da BAN ANG an KANG 1 a AU AA AA Wa yan AI 


Nowa anayamba kupanga chombo paphiripo 
monga mmene Mulungu anamulamulira. Anthu 


Nowa analowetsa zamoyo zamtundu uliwonse 
m'chombomo pamodzi ndi anthu 8 a m'banja la 


Aa 


Mvula inapitiriza kugwa pa dziko lapansi kwa 
masiku 40 monga mmene Mulungu ananenera. 


Pamapeto pake, dziko lapansi linakutidwa ndi 
madzi. Chamoyo chilichonse choyenda padziko 
lapansi chinafa. Nowa yekha anatsala, ndi amene 
anali nava m 'chinaalawama 


ALAF 
*| | A 


Anthu sanamvere Nowa amene 
anawapatsa mwayi wopulumutsidwa 
ku chigumula chachikulu. 
Anangonena kuti Nowa anali wamisala 


«ePhunziro Laleragj $ E m At — — 


Mukamapereka uthenga wabwino kwa 
abwenzi, mwina sangakumvereni 
bwino. 

Koma pamapeto pake adzadziwa kuti 
mawu a Mulungu ndi oona. 


Mulungu? 


Mulungu.. 


Mulungu amadana ndi tchimo 
ndipo amaweruza tchimolo. 


@afunso Alerg AA 


MAN NK 
EI «|. 


Kodi Mulungu anauza Nowa kuti apange 
chiyani? 


2 Sitima (An Ark) 
2 Galimoto 

@ Nyumba 

@ Njinga 


«eMawu Alero% & aus a BI 


+ Kenako Yehova anauza Nowa 
kuti: “Lowa m'chingalawamo, iwe 
ndi banja lako lonse, chifukwa 
ndakuona kuti ndiwe wolungama 
m'm'badwo uwu. 


Genesis 7:1 


No.4 Mawu a Mulungu 


Utawaleza 
unali Pangano ss 
la Mulungu  “ 


*e Lero Mawu Gg 


Ukadzaoneka utawaleza 
m'mitambo, ndidzauona ndipo 
ndidzakumbukira pangano losatha 
limene lili pakati pa Mulungu ndi 
zamoyo zonse zamtundu uliwonse 


padziko lapansi. — 


Zamoyo zonse zinawonongedwa, koma Nowa 
yekha ndi amene anali naye m'chingalawa 


Mvula inali kugwa pa dziko lapansi kwa masiku 
40. 


Mvula italeka, Nowa anatumiza njiwa. 
Nkhundayo inabwerera kwa iye ili ndi tsamba la 
azitona latsopano pakamwa pake. Nowa 
anadziwa kuti, “Madzi anaphwa pa dZiko 


Nowa anatuluka ndi banja lake, nalambira 
Mulungu. “Zikomo Mulungu chifukwa chotipatsa 


Mulungu anamuonetsa utawaleza monga 
chizindikiro cha pangano ndi madalitso. “Khalani 
mosangalala m'dziko latsopano!” 


«erhunziro Lalerag AA 
Mulungu anapulumutsa Nowa ndi 
banja lake. 
Mulungu analonjeza kuti adzawadalitsa 
ndi kupanga dziko latsopano kupyolera 
mwa iwo. 


Mulungu watipulumutsanso kudzera 
mwa Yesu. 
Tiyenera kukhulupilira kuti Mulungu 
adzapanga dziko lake latsopano 


LI 
7 


h Mulungu2,; * 
ova Mulu JU a 


Yehova Mulungu.. 


Yehova Mulungu ndi Atate wathu 
amene amapulumutsa ndi 
kudalitsa ana ake okondedwa 
tikamamukhulupirira. 


«Em: 
EI bl LD. 


@Mafunso Alerg 5 Das 


Kodi Nowa anatumiza chiyani kuti 
akaone dziko lapansi lauma? 


a2 Mphungu 
2 Mpheta 
@ Nkhunda 
@ Bakha 


P 


“e Mawu Alero SE 


Ukadzaoneka utawaleza 
m'mitambo, ndidzauona ndipo 
ndidzakumbukira pangano losatha 
limene lili pakati pa Mulungu ndi 
zamoyo zonse zamtundu uliwonse 


padziko lapansi. — 


No.5 The Mawu za 
Mulungu 


Anthu omanga 
Nsanja ya 
Babele 


Hk 


hah al eMawu Alerg & WAOE 


6 
m 


+ N'chifukwa chake anatchedwa 
Babele, + chifukwa kumeneko 
Yehova anasokoneza 

chinenero cha dziko lonse lapansi. 
Yehova anawabalalitsa Kumeneko 
pa nkhope ya dziko lonse Japansi, |. 


Anthu ankafuna kukhala wamkulu komanso 
wotchuka kwambiri kuposa Mulungu. Choncho 


Chotero, iwo anali Kumanga nsanja yonse. 
“Tiyeni tidziwonetse tokha ku dziko. Ndife 


Koma Mulungu ataona kudzikuza kwawo, 
anasokoneza chilankhulo chawo kuti asamvana. 


Chifukwa chakuti sankamvetsetsana, sakanatha 
kugwirira ntchito limodzi. Potsirizira pake, iwo 
anamwazikana padziko lonse lapansi. Mpaka 
pano, zilankhulo zapadziko lapansi ndi zosiyana. 


manmse Phunzio “summa 
alero 


Anthu amafuna kukhala wamkulu 
ndi wapamwamba kuposa 
Mulungu. 

Malingaliro awa amatchedwa 
"kKudzikuza". 

Mulungu amadana ndi 'kudzikuza'. 
Chosiyana ndi kudzikuza ndi 
'kudzichepetsa'. 
Tiyenera 'kudzichepetsa' pamaso 


Xehova Mulunguz: + Tol. 
b vg 


Yehova Mulungu.. 


Yehova Mulungu ndi wamkulu ndi 
wanzeru kuposa ife. 


Sitingakhale anzeru kuposa 
Mulungu ngakhale tiphatikiza 
nzeru zathu zonse pamodzi. 


« 2 AT 


mwr elofunso Alerg aV -H 


N'chifukwa chiyani sanathe 
kumaliza nsanjayo? 


@ Mulungu anayambitsa chigumula pamene 
anachipanga 
2 Mulungu anapangitsa moto kuyaka 


pamene iwo anaupanga. 
@ Mulungu anapanga chivomezi pamene 


anachipanga. 
@ Mulungu adawapanga kuti asamvetsetsane 


pomwe adapanga. 


&eLero Mawu Ur 


+ N'chifukwa chake anatchedwa 
Babele, + chifukwa kumeneko 
Yehova anasokoneza 

chinenero cha dziko lonse lapansi. 
Yehova anawabalalitsa Kumeneko 
pa nkhope ya dziko lonse Japansi, n 


No.6 Mawu a 


“Mulungu 
anamutcha 
Abrahamu 


“EE: KA Md 
"EERE as mm 


Yehova anauza Abramu kuti: 
“Choka m'dziko lako, anthu ako ndi 
anthu ako 

ku nyumba ya atate wako, nupite 


ku dziko limene ndidzakusonyeza 


IWE. Genesis 12:1 


Uri wa Akasidi unali mzinda wolambira mafano. 
Abrahamu anabadwa ndi kukhala kumeneko. 


Tsiku lina Yehova Mulungu anamuuza kuti: 
“Choka m'dziko lako, ndipo ndidzakudalitsa.” 


Ngakhale kuti Abulahamu sankadziwa zoti apite, 
iye anamvera mawu a Mulungu n'kuchoka 


ww 


Iye anavutika ndi mavuto ambiri pamene anal 
paulendo koma Mulungu anamuteteza. 


er. sahe “li np 
Kenako, Abulahamu anafika m'dziko la Kanani. 
Iye ankakhala kumeneko. “Zikomo, Mulungu.” 


«ero Phunzir a WAGE 


«r^ AY 
w c |. 


Abrahamu anachoka kumudzi 
kwawo ndi kumvera mawu a 
Mulungu. 

Monga chonchi, ife ayenera 
kukhulupirira mwa Mulungu ndi 
kumvera mawu ake. 


Tiyenera kukhala ndi mtima 


AMAA TEA N CETELE 


@ Yeh Mulungu2;; @ 
mg ova Mulu ING a 


Yehova Mulungu.... 


Iye ndi Atate wathu amene 


amasunga lonjezo lake pa 
chilichonse. 


SEAN; 
EI bl 


&lafunso Aleng AA 


Kodi Abrahamu anabadwira kuti? 


2? Kanani 
2 Harana 
© Israeli 


Uri wa Akasidi 


&eLero Mawu Gg 


Yehova Mulungu anati kwa 
Abramu, “Choka dziko lako, anthu 
ako ndi nyumba ya abambo ako, 
nupite ku dziko limene 
ndidzakusonyeza iwe.” 


Genesis 12:1 


6 E amen al Y a 


Fr: ll Iw 


Na. 7 Mawu a Mulungu 


Isaki, Mwana 
Wolonjezedw 


Lero Mawu 2? gg df 


Abrahamu anali wa zaka zana 
limodzi pamene anambadwira iye 
Isake mwana wake. 


Genesis 21:5 


Mulungu analonjeza Abrahamu kuti Mulungu 
adzamupatsa ana ochuluka ngati nyenyezi 
zakumwamba. 


Kama anaiiha minana mnakaa Jaha ÌlAjmryr cn, zaka 1AA 


Tsiku lina, Mulungu anatulutsa Abrahamu kunja 
usiku. 


Mulungu anamulonjeza kuti adzapatsanso dziko 
lokongolalo. 


“Ana ako adzakhala ochuluka monga nyenyezi 
zakumwamba, ndi mchenga wa m'mphepete 


NG p ~“ - 
Mulungu anasunga lonjezo lake. Sara anaberekera 
Abrahamu mwana wamwamuna. Abrahamu 


MYW CH aa, _ |"! _ _ J| _ |_ a! MNE__ _ BE BE. | o ga. ŴR. YY hp lb __K 


1 


A IU IF 
IE bl LD. 


sero Phunzire $ WAGE 


Abrahamu anakhulupiriradi lonjezo 
la Mulungu ngakhale kuti linali 
zosatheka kwa iye. 
Mulungu anasangalala kwambiri 
pamene anaona chikhulupiriro cha 
Abrahamu. Mulungu anamupatsa 
ye Isake, mwana wolonjezedwa. 
Ndithudi Mulungu amakwaniritsa 


Ol tt AN AI TI 


o Mulungu ndi.. 


Kanu 
D | 
Mulungu ndi... 


Wamphamvuyonse (wokhoza 
kuchita chilichonse) 


pi = A E wafunso Aleng) a ad I 


Kodi Abrahamu anali ndi zaka 
zingati pamene anabala Isake? 


o 90 
2 80 
© 70 
100 


«&eMawu Alerg & WAOE 


Abrahamu anali wa zaka zana 
llmodzi pamene anambadwira iye 
Isake mwana wake. 


( Genesis 21:5 ) 


wb 
PA 


Na. 8 Mawu a 
Mulungu 


Abrahamu 
anapereka 
Isake kwa 
Mulungut 


@Mawu Aleros g 


Kenako Mulungu anati: “Tenga 
Isaki, mwana wako mmodzi 
yekhayo, amene umamukonda. 

+ nupite kudera la Moriya. + 
Umupereke nsembe yopsereza + 
pamenepo 

pa limodzi la mapiri ndidZaKidbiza2:2 
iwe. 


Tsiku lina Mulungu anati kwa Abrahamu, 
“Undipatse ine mwana wako mmodzi yekhayo 
manaa ncembhe vonceraza ” 


Abrahamu anakonda Isake kwambiri kotero kuti 
anavutika pamene anamva kwa Mulungu. Koma 


Abrahamu anamanga Isake namugoneka pa 
guwa la nsembe, ndipo anafuna kumupha. 


“Abrahamu, Abrahamu, usamuphe. osamuchitira 
kalikonse. Isopano ndikudziwa kuti umaopa ndi 
kukonda Mulungu.” Ichi chinali chiyeso chimene 


“Zikomo, Mulungu!” Mulungu analandira 
chikhulupiriro cha Abrahamu mokondwera. Mulungu 
adamupanoaa kukhala kholo la okhulupirira onse. 


p 


e Phunziro “rd 
Lalero 
Abulahamu ankakonda kwambiri Isaki 
koma kumvera Mawu a Mulungu kunali 
kofunika kwambiri. 


Ndiyenera kukonda Mulungu kuposa 
chinthu china chilichonse, Kuposa 
munthu wina aliyense padziko lapansi. 


AS: ACE > Mulungu ndi? 
zz 
—| [>| EAS - 


Mulungu ndi.. 


Atate wathu amene amalimbitsa 


chikhulupiriro chathu mwa 
mayesero. 


sero Mafunse€ AA 


HG A 
—| Pl KA 


Kodi Mulungu anauza Abrahamu chiyani 
kuti apereke nsembe yopsereza? 


© Mwana 
2 Mkazi 


G Galu 
@ Nkhosa 


@Mawu Aleros g 


Kenako Mulungu anati: “Tenga 
Isaki, mwana wako mmodzi 
yekhayo, amene umamukonda. 

+ nupite kudera la Moriya. + 
Umupereke nsembe yopsereza + 
pamenepo 

pa limodzi la mapiri ndidZaKidbiza2:2 
iwe. 


No.9 The Mawu za 


Mulungu | 
Isaki 
sanakangane 


« xx * * [al 
Haw 


y eMawu Alerg & ais a 


Anachoka kumeneko nakumbanso 
chitsime china, ndipo palibe 
amene anakangana nacho. 
Analicha dzina lakuti Rehoboti, 
nati, “Tsopano Yehova watipatsa 
malo 


ndipo tidzasangalala m'e«iKolO6. 22 


The zitsime anali choncho zofunika, chifukwa iwo 
akhoza kupeza mwatsopano madzi m'chipululu. 
Isake anali ndi zitsime za cholowa cha atate 


ka "i Ja. | | 


Koma Afilistiwo anamuchitira nsanje. Choncho 
anadzaza zitsime ndi nthaka. 


za J PN AW AU a 
La PAGG 


Rd 


Koma Isaki sanakangane nawo. Anachoka 
n'kukakumba chitsimecho. Anapeza chitsime cha 


Isaki. Koma, sanakangane nawonso. 


MA 


Mulungu adadalitsa Isaki. Anakumbanso chitsime 
china. Mulungu anampatsa iye madzi abwino 
ochokera kumeneko. Isake anamanga guwa la 


Isake sanakangana ndi amene 
anamlanda zitsime zake; 


Mulungu adadalitsa Isaki. 


Komanso sitiyenera kukangana ndi 
ena. 
Tiyenera kukonda ndi 
kukhululukira ena. 


Mulungu.... 


Iye amadana ndi anthu amene 
amakangana ndi anzawo. 


Iye amakonda amene 
amakondana wina ndi mnzake. 


pa 
= A = a lafunso E FHA- 


Kodi n'chifukwa chiyani Isaki 
anakumana ndi vuto lalikulu? 


2? nyumba 
2 nkhosa 
G chabwino 


a2 banja 


AI IA, Ci Tel. 
gangy eMawu aler09 yg o ma 


Anachoka kumeneko nakumbanso 
chitsime china, ndipo palibe 
amene anakangana nacho. 
Analicha dzina lakuti Rehoboti, 
nati, “Tsopano Yehova watipatsa 
malo 


ndipo tidzasangalala m'e«iKolO6. 22 


No.10 The Mawu za 
Mulungu 


Esau anagulitsa 
ukulu wake 
pa mbale 


«eMawu Alerg & ais a 


Kenako Yakobo anapatsa Esau 
mkate ndi mphodza. 

Anadya ndi kumwa, kenako 
ananyamuka n'kumapita. 
Chotero, Esau anapeputsa ukulu 
wake. 


Genesis 25:34 


ka namang an gan a = 
T 3 a -i 


Rebeka, mkazi wa Isake, anabala mapasa. Dzina 
la mwana woyamba anali Esau ndipo wachiwiri 


|| | íì 
(CUT 
Wi | 


=” 


Esau ankakonda kusaka. Choncho, ankakonda 


ntchito zapanja. Koma, Yakobo anali munthu 


Tsiku lina, pamene Yakobo ankaphika mphodza, 
Esau anabwerera kunyumba ali ndi njala atasaka. 


“Ndipatseko mphodza!”, “Choyamba ndigulitse ukulu 
wako. Ndiye ndidzakupatsa.” Esau anali ndi njala moti 
anagulitsa ukulu wake ndi mbale imodzi ya mphodza 


Patapita nthawi, Yakobo ananyenga bambo ake kuti 
alandire madalitsowo. Pomalizira pake, analandira 
madalitso. Zinthu zonsezi zidachitika ndi mphamvu 


Whunziro EPE PH T 
Esau ankaona kuti kuthetsa vuto 
lanjala kunali kofunika kwambiri 

kuposa kupeza madalitso auzimu. 

Pomaliza, Yakobo anakhala ndi 
kholo la Aisraeli. 


Mukuganiza kuti chofunika 
kwambiri ndi chiyani? 
Madalitso akukhala ana a Mulungu 


ANK MEN i a 


? 
a Mulungu ndi: g 


“Ee: 
uu 


Mulungu ndi 


Mulungu akukwaniritsa chifuniro 
Chake ngakhale pali zolakwika ndi 
zabodza za anthu. 


g | P A 
*eMasiku ano!” 5 a 


Mafunso 
Kodi Esau anagulitsa ukulu wake 
chifukwa chiyani? 


paan 


© mchere 
2 mkate 
© nyama 


mphodza wofiira 


* 


&eLero Mawu@ g 


Kenako Yakobo anapatsa Esau 
mkate ndi mphodza. 

Anadya ndi kumwa, kenako 
ananyamuka n'kumapita. 
Chotero, Esau anapeputsa ukulu 


wake. Genesis 25:34 


Na. 11 Mawu a 
Mulungu 


Loto la 
Yakobo 


"(as ì 


YI 


il] 
INN NG 
YY: WA 4 


@Mawu Aleros 


Iye analota maloto, ndipo anaona 
makwerero ali padziko lapansi, 
pamwamba pake mpaka kufika 
kumwamba, ndipo angelo a 
Mulungu anali kukwera ndi kutsika 


Wh D: Genesis 28: 12 


Yakobo ananyenga mbale wake ndi bodza. lye 
ankaopa kuphedwa. Conco, anathawa kunyumba 
kwa amalume ake ku Harana. 


Usiku, kutenga mwala kumeneko, iye anagona 
pansi pa mutu wake ngati pilo. Anali yekha 
kumeneko popanda banja. Choncho anachita 


mA m~ ym dla m N uu sag ga [an gi Hawa I ra EP I VVGU LA NT Uu 


Yakobo anaona angelo a Mulungu akukwera ndi 
kutsika pa masitepe padziko lapansi kupita 


Iye anamva mawu a Mulungu akuti, “Ine ndili 
nawe ndipo ndidzakuyang'anira kulikonse 


Pamene anadzuka m'mawa, analambira Mulungu 
amene analonjeza kuti adzakhala naye, ndipo 
analemekeza Mulungu. 


“WE O 
e Phunziro 'FTTTT 


A LATE 
| el | AS 
Lalero cc 

Monga Mulungu anali ndi Yakobo 

amene ankaopa kukhala yekha. 
Atate wathu Mulungu 

amatisamaliranso tikakhala tokha. 

Mofanana ndi Yakobo, tiyenera 
kulemekeza ndi kulemekeza 
Mulungu amene amakhala nafe 
nthawi zonse. 


? x Gp 
Mulungu ndi: Fu 


Mulungu 


Mulungu ali nafe kulikonse 
komanso nthawi iliyonse. 


Mulungu amatisamalira nthawi 
zonse. 


gema ero Mafuns« gang 


Pamene Yakobo anagona, nchiyani 
chimene anatenga ngati mtsamiro? 


© nkhuni 
@ mwala 
© chikwama 


@ khungu la nyama 


@Mawu Aleros 


Iye analota maloto, ndipo anaona 
makwerero ali padziko lapansi, 
pamwamba pake mpaka kufika 
kumwamba, ndipo angelo a 
Mulungu anali kukwera ndi kutsika 


Wh D: Genesis 28: 12 


AISHA LA LA NAN KA 
A Bi a ng a. A | mm KI ga a 4 a 
No.12 The Mawu za 
Mulungu 
Yosefe 
Anagulitsidw 
a Ndi Abale 


rr 
WAN 


er use Mawu Alero 


“Tiyeni timuphe ndi kumponya 

m 'chitsime china 

ndi kunena kuti wamudya 
chilombo cholusa. 

Kenako tiwona zomwe zikubwera 


Za maloto ake. ( Genesis 37:20 ) 


Yakobo anali ndi ana amuna khumi ndi awiri. lye 
ankakonda Yosefe kuposa ana ake onse. Conco, 
anapangira Yosefe nsalu yokongola kwambili 


Abale ake ankamuda kwambiri chifukwa bambo 
awo ankamukonda kwambiri. “Tiyeni tigulitse 
Yosefe. Tiwawuze bambo amwalira. 


Iwo anamugulitsa Yosefe monga kapolo kwa 
amalonda amene anadutsa. 


Yosefe anakhala ndi moyo wovuta monga kapolo. 
Komabe, iye anakhulupirira ndi kudalira Mulungu 
popanda kuchimwa. 


Yosefe anaikidwa m'ndende pa mlandu wabodza. 
Komabe, iye anayesa kukhala wolungama pamaso pa 
Mulungu ngakhale m'ndendemo. Mulungu sanamuiwale 


Lalero o 
Yosefe anadedwa ndi kugulitsidwa 
monga kapolo ndi abale ake enieni. 
Anaikidwanso m'ndende pa mlandu 
wabodza. 

Komabe, anadalira Mulungu ndipo 
anayesetsa kuti asachite tchimo 
lllilonse. 

Tikhoza kukumana ndi mavuto. 
Tisachite tchimo lililonse ndi 
kupempha thandizo kwa atate wathu 


IKA EAT EB 


Phunziro 


? 
æ Mulungu ndi: g 


«EE: 
uu 


Mulungu Atate wathu.. 


Atate wathu Mulungu ali ndi 
mapulani odabwitsa kwa ife 
ngakhale mu nthawi zovuta. 


@lafunso Alerogig amb 


AT 
Pl KA 


Kodi Yakobo anapereka chiyani kwa 
Yosefe yekha pakati pa ana ake 
khumi ndi awiri? 

2 Baibulo 

© nsalu zokongola kwambiri 


@ ndalama 


KR 
pi] 


“Tiyeni timuphe ndi kumponya 

m 'chitsime china 

ndi kunena kuti wamudya 
chilombo cholusa. 

Kenako tiwona zomwe zikubwera 


Za maloto ake. ( Genesis 37:20 ) 


Na. 13 Mawu a 
Mulungu 


Yosefe 
anakhala 
nduna 


Ya 
Pa 
ZA 


yal ku 


t 
Bus Ha 


«mw 45 AN 
Sang Mawu Alero «gm am 


+ Choncho Farao anauza Yosefe 
kuti: “Ndakuika kukhala 
woyang'anira dziko lonse la 
Iguputo.” 


Genesis 41: 41 


Farao, mfumu ya Aigupto, analota maloto. 
ng'ombe 7 zonenepa ndipo pambuyo pake 
ng'ombe 7 zonyansa zinatuluka. Ng'ombe 7 
zonvansa z7idadva na'amhaea 7 zonenena. Anali 


Palibe amene akanatha kumasulira maloto ake 
m'nyumba yachifumu. Mkulu wa opelekela cikho amene 
Yosefe anathandizila anam'dziwitsa kwa mfumu. 


Mulungu anapatsa Yosefe nzeru. Choncho anatha 
kumasulira tanthauzo la lotolo n'kuuza mfumuyo. 


Farao anakhudzidwa mtima kwambiri moti 
anasankha Yosefe yemwe anali mkaidi kuti 
akhale pamalo achiwiri apamwamba kwambiri 


Yosefe anakhala nduna yaikulu ya dziko la 
Iguputo ndipo analamulira bwino dzikolo ndi 


“ELF Phunziro 


9 WE O 
r mg 
alero | 
Mulungu anali ndi mapulani 
odabwitsa kwa Yosefe. 
Tikakumana ndi zovuta zina, 
sitiyeneranso kukhumudwa. 


koma tiyembekezere mapulani 
odabwitsa a Mulungu pa ife 
ndikukhulupirira mwa Mulungu. 


P 


KÊN: Mulungu ndi? e 
agas G 


Pd 


P 
| ve 


Mulungu amachita mogwirizana 


di chifuni hake. 
Onyoze a adzakwezedwa, ndipo 


otukulidwa adzatsitsidwa. 


@afunso Alerg HA 


AT 
—| |*| KI 


Ndi nyama ziti zmene zinaoneka 
m'maloto a Farao? 


© mbalame 
2 galu 
®© kavalo 


@ ng'ombe 


s a CA Ulol. 
gg re Mawu Alero Ge emag 


Ndipo Farao anati kwa Yosefe, 
“Ndakuika kukhala woyang'anira 
dziko lonse la Iguputo.” 


Genesis 41: 41 


EGE = y 8 
Ayi. 14 Mawu a 
“"NVosefe 
Anakumanar 
so ndi Abale 


FN 


KR 
pi] 


> Mawu Alero Ud 


Ngakhale kuti Yosefe anawadziwa 
abale ake, iwo sanamuzindikire. 


Genesis 42: 8 


Farao anasankha Yosefe kukhala nduna yaikulu 
ya Igupto. Yosefe analamulira mwanzeru zaka 7 
za njala yaikulu. 


Komabe, m'Kanani munalibe tirigu chifukwa cha 
njala. Anayenera kupita ku Iguputo kuti akatenge 
tirigu kuti adye. Abale ake a Yosefe anapitanso ku 


Ngakhale kuti Yosefe anawadziwa abale ake, iwo 
sanamuzindikire. 


Yosefe anawauza kuti iye anali ndani. Iwo 
adadabwa na kumuyang'ana, mbamugopa 


Yosefe anazindikira chifukwa chake Mulungu 
anamutumiza ku Igupto. lye anakhululukira abale 
ake ndipo anatenga banja lake lonse n'kupita nalo ku 


lATTF STIFF. NIL naa GA Ama lira hasminahutina 


Phunziro 


Lalero 
Yosefe anakhululukira abale ake 
amene ankamuchitira zoipa 
komanso ankawakonda 
mogwirizana ndi chifuniro cha 
Mulungu. 


Tiyenera kukhululukira achibale 
athu ndi anzathu komanso 
kuwakonda. 


? 
Mulungu ndi? SE 


Mulungu.. 


Amatikhululukira ndi kutikonda. 


«2 i 
a MAE 


Hi 


SeMafunso Aler 


Kodi Yosefe anakhala nduna yaikulu 
ya dziko liti? 


O Egypt 
Q Israeli 
© Perisiya 
@ Babulo 


KR 
pi] 


> Mawu Alero Ud 


Ngakhale kuti Yosefe anawadziwa 
abale ake, iwo sanamuzindikire. 


Genesis 42: 8 


| PA EO y Ui 
YML Aa 


No.15 Mawu a 
Mulungu 


Mwana 
Amene 
Anapulumuts 


Pamene mwanayo anakula, 
anamtengera kwa mwana 
wamkazi wa Farao, ndipo iye 
anakhala mwana wake. ndipo 
anamucha dzina lace Mose, nati, 
Ndinamturutsa m'madzi: 


Eksodo 2:10 


Farao, yemwe anali Mfumu ya Iguputo, 
analamula kuti ana aamuna onse obadwa 
kumene achiisrayeli atayire mumtsinje wa Nailo 


Yokebedi, mayi ake a Mose, sanachitire mwina 
koma kulola mwana wake kuti anyamulidwe 


Pa nthawiyo, mwana wamkazi wa ku Iguputo 
anaona mwanayo akusamba mumtsinje. lye 
ankaganiza zomulera mwanayo. 


Mlongo wake anaona mwana wamkazi wa mfumu 
akutulutsa mwana mudengu. lye anauza mayi 
ake enieni, Yokebedi, kuti azimuyamwitsira 


WW“S.AF”'“ YA AN 7/4 


Mwanayo atakula, adabwezedwa kwa mwana 
wamkazi wa mfumu kuti akakhale mwana wake. 
ndipo anamucha dzina lace Mose, nati, 

Ndinamturutsa m'madzi; Mose anakulira ku 


“EF Phunziro 
Lalero 


Mulungu anapulumutsa Mose. 


Mulungu adatipulumutsa ndi nzeru 
zake zodabwitsa ndi mphamvu 
zake (zopatsa). 


Tiyeni tikhulupirire kuti zolinga za 
Mulungu ndi zazikulu komanso 


Bg) i ie i a ANA PET 


ża Kodi Mulungu 
ndani? 


Mulungu.. 


Iye ndi Mulungu 
wamphamvuyonse amene 
amakwaniritsa chifuniro chake 
mosasamala kanthu za chopinga 
chilichonse. 


«Ee Kk I ll. 
a mg eMafunso Alero% << maa 


Kodi chinachitika n'chiyani Kwa 
mwana amene anatengedwa 


7 i? 
mamadziês ndi madzi ndi kudyedwa ndi 
nsomba. 
2 Mbalame zinapulumutsa mwanayo. 


@ Mulungu anapulumutsa mwanayo 
kumwamba. 

ae Mfumukazi ya ku Egypt inamuwona 
ndikumupulumutsa. 


Pamene mwanayo anakula, 
anamtengera kwa mwana 
wamkazi wa Farao, ndipo iye 
anakhala mwana wake. ndipo 
anamucha dzina lace Mose, nati, 
Ndinamturutsa m'madzi: 


Eksodo 2:10 


